


NN z & E4 ì, & » PN 
n ie Pa “ / Aa 
et 3 a WA 


Maen o Goffadwriaeth ; 


MARWNAD, 
Fi AR FARWOLAETH” 
ROBERT ROBERTS, 


Yr hwn a hunodd gyd â'i Dadau, Rhag- 
fyr 28ain, 2802; yn y 4o Flwyddyn 
o'i Oedran; ac a gladdwyd. yn lle 
Beddrod  CrLYNNOG,. o fewn ..9Sîr 
GaAERNARTON. f 


GAN a'r 
SPYD DD / 
JOHN ROBERTS, 
| Nen Siog Lleyn. 
Os ein daearol-dŶ o'r babell hona difanddirŷ naefnid*y, 
' nid o waith llaw, tragywyddol yn y'n€foedd. // PaAULW 
Gwyn eu byd y mêìrw y rhai íydd! yn marw /yn yr A'i 
GLWYDD, o hyn allan, medd; yr yfpfydy fel y /gorpliwylont 


oddi wrth eu llafur; a'u gweithredoedd fydd/ yn eu canlyn 
hwynt. ' a TOAN- 


I'r í?int rhagorfraint i gyd, o) | iddynt, 
Eu llwyddiatt a'u hadfyd; 
Gwen y nef a gant hefyd, / 
Ac yn y bedd, gwyn eu byi U 
Î 


[adu wein GC 






|l uniugiewiauw gnu 


Caerfyrddin, Argraffwyd gan / Y EvANS.— 1804. 








iynsyinerhwgir diau nU iddn Li TALU tynn dit TU Fdylddoniwd anl nud LI a i dr ddawn du hid 0 mm i 
i 


t MARWNAD, &c. 


1 p^ fodd y ffurfiaf fy ngalarnad, 
Pwy am dyfg i redeg pin ? 

Pe cawn dafod, iaith a meddwl; J 
Ni wnai'r cwbl ond yn brin, | 
Seren fawr o'n gwydd ymguddiodd, 
Haul fachludodd hanner dydd, 
RoBzRT ROBERTS roed mewn amdo, ì 
Mawr yw wm yr wylo fydd. 
'Gwr a ga'dd ei ddwyn i'r arf-dŷ, “ 
Ac fe'i gwifgwyd â phob dawn, 3 
Fe'i prydferthwyd â grafufau, Un 
Fe'i goreurwyd yno'n llawn; E'R 
Allan daeth â'i gledd' a'i wregis, el 
Llurig gref.a'i darian fawr, 
' Saethau hebrrif, a'i fwa anelog, 

I darfu llidiog dorf y.llawr. O 
3. Tan ei draed daear-gryn ydoedd, . ON 

Wrthei lais y duai'r nef, » 

Ai elwâith yn ddiígleirdeb goleu, 

Wrth ei fwn foniarus ef; 

Taran oedd êi weinidogaeth, 


o 


Mellt yn bl&eddio, Wele ni! ì 

Tân yn enny ac yn lloígi | 

Hen lochefau u mewn bri. Ud 
A Canwyll fawr allufern oleu, 

Yn chwilio hollllocheíau'r tŷ, * 

Acawdurdod anorchfygol, | 


.Rymmus gadarn oddi Írys 


X 
X 
X 


N 


N 





co 


7 


Mn YR 


A 
a 
rì 


(le 
Chwilio'r galon wag ragrithiol; 
Olrhain holl grefyddau'r cnawd <., 
Datguddio eu bod yngwydufod Diisidod, 
Yn dra diddim athlawd. il.” 
Weithiau trwft taranau cryfion, 
At arferion plant y llawr, 5 
Nes bod torf ynwyneb-lafu, 
O ílaen mellt y Bia mawr; 
Dull y farn oedd yn ei eiriau, 
Barnwr wedi ymiwilgo â llid, : 
Ei yíbrydolddarluniadau, :; | 
Lyngcaii mewn y bobli gyd. I... 


Ef yn chwys'a'r dorfryn ddagrau, 


A fwntelynau yn crlef, 

Er taranau, bu trueiniaid, hu 
Mewn gwên yn yfed gwîn ynef; 
Dilyn llwybr y-dioddefiadau, 
Canfod athrawiaethau hedd, 
Arlwyo'r bwrdd a threfnu; Íci91au,,.: 
Heb.ddim yneiíiau yn y wledd. 
How. 'n arafach fy awenydd,” 
Mae; Seioh yn alarus iawrly 
Loes>e'i daliodd yn:ei gwendid, 
Hyn a dduodd &i>plirydnhawn, 
Cof: o'ì pariad a'i liawdd ganwcir, 
Ei yfbryd mwynia'i eiriau'n dân; 
Sydd yn awr yn creu wylofain, 
A fu gynt yn c»nyn can. 


Troed yr organ yn alarnad, 


A'r delyn yn och'neidiai chwith, 
Ifelwyd trwíî y nablau hyfryd, 
A'r pibellau yn ein plith; 

Daeth y Fantell ddu dros Ay/on, 


Lleyn ac Eifion, Môn a. mwy, 








(40) 
Gwynedd a Deheubarth Cymry, 
Sydd yn cyd-alaru a hwy. 
^& Seion fydd mewn ifelderau, 
A'i blin drallodau'n amlhau, 
Ofni am €i breintiau hyfryd, 
A bod eu fymmud yn neíau; 
_ Ofni gwg ei hanwyl Briod, 
Seion fy'n y trallod hyn, 
A cholli gweinidogion bywyd, 
. A'itroes hefyd ynu dra fyn. 
1o Colli'r fer o'r uchelderau, 
Diffodd y eanwyllau mawr, 
Colli eryrod, cryf adenydd, 
Craff eu llygaid ar y llawr; 
Gwyr oedd yn byddino'r lluoedd, 
Yn blaenu y rhyfeloedd fydd, 
Wedi gado'r maes a'r arfau, 
A diangc o'r peiriannau'n rhydd. 
| |14 Pale mae ROWLANDS hen a hynod, 
^ A WinrLrAMs, :y caniedydd gwych, 
DAFYDD Monais, Aedd, o'u mawredd, 
Weithwyr rhyfedd aeth i'r rhych; 
Cedyrn cryfion, mawr eu rhinwedd, 
O Dde'a Gogledd aeth i bant, 
Wylo'n llaith eu mhaith golledion, 
Yn awr mae Seion wrth ei phlant. 
12 Seion, Seion, gad dy wylo, 
Cod dy olygon etto i'r lan, 
Gwel fod ARGLWYDD y cynhaua', 
Duw'r JEHOFA yn dy ran; r 
Galw i'r maes am fyddlon veithwyr, 
Gweithwyr, nid fegurwyr gau, 
Mae ei gariad fel. y cefnfor 
Mawr, a'i dryfor yn ddidrai, 





— o > 
y 


(5 
13 Gwely gweithwyr diwyd ffyddlon, 
Yn myn'd o'r maes yn onell iawn, 
Gado eu dillad, gwaith a'u harfau, 
Wrth droi'u cefnau y pryduhawn; .: 
Rhoed y rhai'n yn nhŷ Iuibanus, 
Tariannau fl, mae'n ixy1pyshym, 
Nid y'nt hwy ond anghyfaddas, 
l'w dwyn i'r palas £'y ar y bryn. 
14 Moes fy.awenydd, tyn edarluniad,. 
Gwedd a dull ei enaid ef, 
Ei yíbryd hardd a'i ddonjau bywiog 
Tra'n Weinidog dan;y nel; Wi 
Ar yr adên trwy'r cymhylau, 
I bellder uwch:y gwibiog Ilen, 
Ei wiíg a'i wedd mewn ían€taidd burdeb, 
Yn hylyd brefennoldeb Ner. iA 
15 Egwan gorph go&dus, afiach, 'ì 
Ga'dd Rona RoBRERTS, mawr ei dn, 
Gwr ymladdodd yn y brwydrau, ..£) 
Ac a nofiodd rym y li; 
Eglwys Crift oedd yn ei galon, 
Ac ynteu yn er,chalôn hi, O 
Mewn cwlwm cadarn annorchfygol, 
Yn y Gwr fu ar Gallart, 0 y 
16 Aítudiwr mawr yr athrawiaethau, 
Difein' oran ei ddoniau oedd 6... y 
Yn llewyrch gwaith y difeinyddion, Eh 
Y gwelai yn uwch ddirgelion nef; 
Agorwr têg ar y damhegion, 
Dattodwr tynion glymmau twyll, . 
Ca'dd o niwl y cudd yn oleu, 
A'u trin y byddai trwy iawn bwyll. 
17 Nid yn yígol fwyn y Fennâ, 
Cambridge na Rhydychen bell, 











(6?) 
Trwy Iefu mawr yr addfwyn Bropliwyd, 
Fe'i addyfgwyd 'yn fil gwell; 
Dyígodd yn y peiriau mawrion, 
Faith ddirgelion teyrnas grâs, o 
Yn wyneb Iawn, a' chyflawn haeddiant, 
Fod pur faddeuant yn ei flas. 

19. Telyn hardd'a'i thannau'n dynion; 
Miwíic nefoedd oedd ei ddawn, 
Tannau mawrion yr athrawiaeth, o! 
A'r wir ddifgyblaeth:ganddo'n llawn; 
Eidylfaen ydoedd wyfol-Hanfod, 
Anfeidrol Fod yn/Drindod:glân; 
Un yw'r Hanfod anwaharniol, 

Ond yn berfonol mae gwahan. 

ig Perlon Dwyfol yn yr Ffanfod, 
D)daeth â'r Dyndod atrorer hun, 
Ll& mae'n soronog ein. gwir anian. 
Nid ar wahanu, ond yn ur;' 
Hwn oedd llawnder er deftynau, 
A'i athrawiaethau goleu i gyd, 
Cyngor hedd, cyfammod cadarn, 
Arfaeth gre' cyn bore'r byd. 

2o A'r brynedigaeth llawn o berlau, 

Aur a gemmau fy ynddi igyd, 
Dyndod yn boddloni Duwdod, 
Dyndod yn dyhuddo'r Hid; 
Gwel'd i mewn 1 ragluniaethau, 
Canfod drwy'r dyfnderau maith, 
Ddarpariaeth Iefu dros ei Eglwys, 
I'w nherthu a'i thywys ar ei thaith. 

21 Dyma rai o'r athrawiaethau, 

A gariodd yn y goleu gynt, 
Hyfryd fain y rhai'n a'u rhinwedd; 
Draethai'n rhyfedd ar ei hynt; 














| Td 
Ca'dd Cymru faith a Lloegr hefyd, 
Llundain draw, ac aml dref, id 
Y pwerau grymmus dwyfol, 
Annorchfygol lais y nef. 


22 Llawn oedd ef o.gariad Iefu, 


Cariad yn derchafu'n gân, 
Mewn clodforedd gydíain hyfryd, 
I'r Tad, a'r Mab, a'r Yfpryd:Glân; . | 
Bendigedig! yn barchedig, 
Oedd ci unig fiwlic ef, 

Doed y ddaearyn fylweddol, 
“I foli yn unol fawl y nef.” 


23 Yr arfaeth gadarn, graff ei hergyd, 


A wyddai'r funud iddo fe 
.Gael:ci-ddwyn o'i faith gyítuddiau, 
'I wych anneddau iach y ne”, 
Pan ddaeth yr awr a'r cerbyd tanllyd, 
' Fe'i gwahanwyd. â'r fath ry'm, | 
Oddi wrth frodyr, gwraig a theulu, 
Nes bod pawb heb allu dim. 


“24 Rhoed ei gorph yn-meddrod C/ynnog, 


“Clyd odidog yw ei dŷ, 

Melus iawn fydd hân y gweithiwr, 
Nes del cynnwr oddi fry, 
Galwad gwych yr udgorn hynod, 
A rydd ollyngod iddo o'r llaid, 
: Corph ac enaid yn anfarwol, 

'A'i foliant bythol yn ddibaid. 


25 Pa ham nad yw ei yfpryd heddyw, 


Yn ei ddelw hardd a'i lun? 
Ond ci fod yn fyrdd mwy tanllyd, 
Nâg y gwelwyd gan un dyn, 











C8) ; 
Gweld heb frychau yn ei lygaid, 
Gweld y cyfan oll heb len, ,.:. 
Pwy all ddweud nad yw yn canfod, 
O ddyfnder byd i uwchder nen, 
e6 Caru Criff yr ydoedd yma, 
Credu ei fod ef yn um mawr, 
Ewyllyfio bod yn berffaith, 
Cyllawn berffaith yw e'n awr, / 
Gwel'd, mae'n eglur, fel y credodd, r^ 
Ni cha'dd ffydd ei fionimi' erioed, 
Y tir a gredodd niewn addewid, í 
Sydd ganddo'n hyfryd-damei droed. 


ya wn YY GCR 


sea 








U 
UU am 
i 
(OIWEDD. 8 Ju 
| | î 
e aa i A idd A RY «lx ' ì^ 
ub Mb y o 
O melus ywW'r llaw€nydd fydd, u '« 
nu ct i FÌ j * y 
Yn fynych yn fy enaid prudd ; a GC 
Wrth feddwl am.y Brodyr cu, (& h 
5A aeth i'r b'o nefôluidd ffy, tA 
Gadawfopt eu' daerol dŷ, C 
Ac aethant urwy'r Iorddonen ddug - 
Wr Melu cu i Seion fryny 
j. A 


Lle'r cedd eu calon hwy cyn hyn, 









) Aw : 





